ખારડોલી તાલુકામાં 
જસીન સહેસૂલની નવી આંકડણી 


289-777 1રિ૦્ઉઊ૪૦વૅ ૦0 « 


કોણકપઇ 3૪]૩૭1૪ €૦1166દ9₹% _ 
૩02282 


'કકાશક: 
' સ્વરાનત્ય _આશ્રસ-બારડોલી 


જહે જ 


“૭ હ "8 
દ." ૭૪ 2 
જ. 
ત“ ત ”હેં 
ઈકેતન્ટ 
૦“. ફિ 
વટ 





ણુ 
ને પ્ન્ટ દ હાઇ “પ્સ્ક્પ્‌ ને 


ગ પ્ષ 12501 પ» ૫૩9૫2૫૫૦ ઝ હા 


છર _»-૩પ૨૬ કાડટ 


ક 


| ખારું સામુ [રર્દ] 


'થદાદ થાયું છોડો ર 


૨ ---2...-8*પ- ગ. 3૫૭ -. 2.૦... “સોભા, અન 'નગગાતનટ૧,્ર ૫ 





ખારડોલા તાલુકામાં 


જમીન સહેસૂલની નવી આંકણી 
બારડોલી તાલુકામાં જમીન મહેસૂલની છેલ્લી આંકરણી 
૧૮૬૬-૪૭ માં થઇ હતી. મુ'બધ્ર ધ્રલાકામાં દર્‌ ત્રીસ વષે 
મહેસૂલની ફરી આંકણી થાય છે. આ ત્રોસ વર્ષ ૧૯૨૧-૨૭માં 
પૂરાં થતાં હોવાથી ખેડુતોની સ્થિતિની ' તપાસ કરી, ચાલુ 
મહેસૂલના દર બરાબર છે કે તેમાં વધારોધટાડો કરવા જેળું 
છે તે મચવવા સરકાર તરફ્થી ખાસ નીમાયલા આ. સેટલમેન્ટ 
એોાકિસર મિ. જચકરે પોતાનું નિવેદન બહાર્‌ પાડયું છે. ગયુ” 
આખું વર્ષ તેમણે તાલુકામાં તપાસ કરી અને પ્રળની આબાદી 
વધી છે એવું બતાવી તાલુકાનાં તમામ ગામતા મહેસલન 
દરમાં તેમણે રપ ટકાતો એટલે રૂપિયે ચાર આના વધારો થવો 
જેદએ એવું સચન્યુ' છે. કેટલાંક ગામોને ઉપલા ગૃપમાં ચહા* 
વવામાં આવ્યાં છે એટલે તે ગામામાં આજના મહેસ કરતા 
' આડે અને દશ આના વધારે સચવાવે છે. ગૃપના 'દેરકાર નીચે 
[%ણાવેલાં ગામોની બાબતમાં થયો છે. 
ન  પહેલુ' મુપ : કુવાડિયા, ખડ તયા છિત્રાને પહેલા ગૃપમાંથી 
ખીજ રુપમાં ઉતારવામાં આવ્યાં છે. અકોટી, આફવા, ખો, 
નક ન મ પલ્સેદ, પારડી ( કડોદ ), ખામશી, ભરમપૂર, 
શ ધાંકાતેર, ' સમથાથું. અને સરેડીઃએ' મોમાં આજ. સૂધી 
હાં... હવે  તેમતે પહેલા  ગપમાં : ચઢોવવોમાં 








ર્‌ 


પહેલા ગ્રપમાં જરાયત જમીતનો મહેયલનો દર એકરે 
. સરેરાર ૨. ૬) છે અને ઞીન્ન ગ્રૂપમાં એકરે રૂ. ૫) તથા 
કયારીનો એકરે રૂ. પ)4 ર્‌. ૫-૮--૦ છે. જે ત્રણુ ગામ પહેલા 
મપમાંથી બીન્ન ગૃપમાં મૂગ્વામાં આવ્યાં તેનો મહેષ્રલનો દર 
શૂ. ૬) ને બદલે રૂ. ૫) ગણાષો અને તે ઉપર ૨૫ ટકા વધારે 
થવો એટલે રૂ. પ ના રૂ. ૬-૪--૦ થયા. આમ તેઓર[3. ૧) 
શરતા તેને બદલે રૂ. ૬--૪--૦ સચવાયા છે. એટલે આપણી ગામ- 
હાની ભાષામાં કરીએ તો એ ત્રણુ ગામમાં રૂપિષ્ને આઠે પાઇ 
વધારો સૂચવાષે છે 
ખીન્ન મ્રપમાંથી નરે ગામા પહેલા ય્ૂપમાં ચઢયાં તેમતો 
ભરેસૂલનો દર્‌ રૂ. ૫) ને બદલે ર. ૬) ગણુરે અને તેના ઉપર્‌ 
૨૫ ટકા વધારો એટલે ર્‌. ૭-૮--૦ સચવાયા. એટલે આન્ટે તેએ 
રૈમ ૫) ભર્તા તેને બદલે તેમના રૂ. ૭-૮--૦ ગણાયા. એટલે આ 
ગામોમાં સરવાળે વધારો રપિષે આડ આની થનો. ી 
ઝપ બીજુ” : ખડ, છિત્રા અતે કવાડિયા તેહેલા ગ્રષમાંથી 
અ ઞ્રેપમાં આવ્યાં. 
મહી, સુરાલી, માણેકપુર,  કમાલછેડ હાઇપર, શ્રીના '; 
શ્પમાંથી ખીન્ન ગ્રુપમાં સહાવવામાં આવ્યાં. - .. જ 
આજા ગ્રુપમાં મહેસલનેો દર એકરેદીઠં | સરેરાશ અરામતનાં પ 
ફૂ. ૪)' ને. કયારીના રા. ૪૦૫ છે. ગૃપ ચટવાથી -સેમેતા 
ફે. ૪) ના'ફ“૫) થયા તે તે ઉપર: સપ કા પધારે. કેટલે 
“ ફડ ૦૪-૦૦ થયા, અમ આને ભરવા પડતા ફના 
ક ' ભેટે. છક શપિષે નવ કર 







૩ 


શ્રપ ત્રીજી” : ત્રીનનમાંથી નરે ગામો ખીન્ન ગ્રપમાં ચઢાવ્યાં 
ને આ મ્રપમાંથીં બાદ થયાં, 

ખુહ્ારી, દાદરિયા, ગોડધા ગોલણુ અને હયુકા એ ગામોને 
ચોથા ગ્રૂપમાંથી ત્રીન્ન ગ્રપમાં ચઢાવવામાં આવ્યાં છે. 

ચોથા ગ્રપમાં મહેઝલના ૬ર એકર્દીઠ જરાયતના ર્‌ા. ૩) 
અતે ક્યારીના ર# ૩)4૨. ૪-૮--૦ છે. યપ ચઢવાથી તેમના 
3. ૩) ના ર્‌. ૪) થયા અને તે ઉપર ૨પ ટકા વધારે એટલે 
૨. ૫) થયા. આમ આજે ભરવા પડતા ર્‌. ૩)ના ૨. ૫) થયા 
એટલે આ ગામોમાં ર્પિએ ૦-૧૦--૮ ને! વધારે! સૂચવાયે। છે 

શ્રપ ચોથુ: ચાયામાંથી ને ગામોને ત્રીન્ન ગ્રપમાં ચઢા- 
વવામાં આવ્યાં તે ખાદ. આ પ્રમાણે આખા તાલુકામાં થાર 
આની અને કટલાંક ગામોમાં તો આદે, નવ અને દસ આની 
* “ધારાની વાત સાંભળી આખી પ્રશ્ન ખળભળી ઉઠે એમાં 
નવાઇ નથી. પર'તુ ખળભળી ઉડેલે કશુ” કામ થઇ શકતુ' નથી. 
મહેસૂલના દર્‌ વધારવાત' કારણ પધન્નની આબાદી વધી એ 
દસાવવામાં આવ્યુ' છે; અતે પોતાન" કથન પૃર્વાર્‌ કરવા આ. 
' સેટલમેન્ટ ઓદ્સિર સાહેખે ખેડૂતોની સ્થિતિ સ'બ'ધી આંકડા 
ક પણું રજી કર્યા છે. આ આંકડા આપણે ન્નણીએ અને બરાબર 
. તપાસી, જનેઇએ તો કેટલે દરજ્જે તે આંકડા પ્રજનની સાચી ' 
સ્થિતિ દર્શાવનારા છે અને કેટલે દરજ્જે કેવળ ભ્રમ પેદા કર- 
“રા છે તે આપણે: બતાવી શઝીએ; અને સરકાર તર્કથી 
મૂવા, શાર્થી આકત સેમે આપણે: 3વાં પમાં લાઇ શકીએ 
શં નેએ ક પશુ બાપણતે ખબર. હ. 


કફ ક 











૪ 


પ્રનની આબાદી દર્શાવવા નીચે પ્રમાણે પૂરાવા દર્શાવવામાં 
આવ્યા છેઃ 


૧ જમીનની કીમતમાં વધારોઃ 


ક્યારાની કીમત ૧૯૧૦--૧૧ ૧૪૧૮-૨૫ 
ગ્રુપ એકરની સરેરાશ કીમત એકરની સરેક્રશ કાંમત 
જ્‌ રા. ૨૨૨ ર, ૭૪ 
ર ?* ૧૪૨૬૪ 2» 2૪૦ 
૩ -» ૧૩૪ # ઝેપબ 
તી 9? ૮% 99 ૨૧૦ 
જશાયતની કીસત 
જૂ રૂ. ૧૦૭ સ 99 2%૮ 
ર્‌ #9 ૨૦ #» ૩પર્ટ 
૩૩ 9» 55૭ ર ક ૨૦૪ 
1 #$ક કુશ #* ૩% 


૨ માલના ભાવમદ વધારોઃ 
“૧૮૪૫થી ૧૯૦૪ના ભાવતી સરેરાશ 
જુવાર . ટિ ભાત ' , કપાસ : 
શ. ૧-શે.. ૩૩ . રૂ... ૧૩૫ા : ભણ ૧૬૨૯-૩૫: 
૪૧૫થી ૧૪૨૪ના, ભાવની. ભ 
ર. ૧. ૧૬૫... ." , રં. પરષ. . જ 
મી એક'ર: વધારો ૧૪૪. વા. .. 






પ 


3 ખેતીનાં તથા બીવ્ત' સાધનોમાં વધારે 


૧૬૦૪-૫ ૧૪૨૪-૨૫ 
ખેતીના ઉપષોગના બળદની સ“ખ્યા ૧૧૨૩૪ ૧૮૧૨૭ 


પર્સુરણુ ઉપયોગના બળદની સ“ખ્યા ૦૮ ૧૫૦૮ 
ગાથે ૬૩૭૯ ૮૨૮૨ 
ભે'સો ૭૪૩૪ ૧૦૮૫૪ 
થોડાં ૨૪૮ ૩૮૨ 
* નાનાં હળ ૫૨૩૫ ર૪ 
મોટાં હંબળ : ૧૧ ૩૪ 
સવારી ગાલ્લી ૧૪૩૮ ૨૧૧૦ 
મોટી ગાલ્લી ૪૩૫૨ 5૦૯૪૫ 
કૂવાં ખેતીના ઉપયોગના ૪૧૭ ૧૦૦% 
ફૂજા પીવાના ઉપત્રોગના ૧૫૭૪ ૧૭૪૮ 
તળાવ ખેતીનો ઉપયેગનાં ૪% પદ 


૪ ગણપત ધણું સા૨' ઉપજે છેઃ 


જરાયતઃ 
શ્રષ-_ એકફર દીઠ સરેરાશ સરેરારા ગણેોતપટાની 
દ ભહેસલ ગણુાત એકરનુ' સખ્યા. 
ક... ૪.૪૧ ૧૫.૨૪ ર૨૧૪૨ 
...૨ “ રુ.પ૩ ૧૧.૩છ યૃહુષ 


. “૨.૮૪૯ છછ ૨૨૦૩ 
. ૨.૫... ૮.૪૨ ૧૫૧૫ 





મ 


“હ 
કયારી : 
ક્‌ ૧૦.૭૫ ૨૪૬.૧૦ «૧૦ 
૨ ૮.૫૩ ૨૩.૭૮ ૮૧૭ 
૩ ૫.૪૪ ૧૪.૫૮ ૬રરટ 
જ ૪.૩૫ ૧૫.૧૫ ૨૫૧ 


પ. યપ્ટીવેલી શ્હ્વે તથા સારા રસ્તાની સગવડને 


લીધે માલ વેચવા માટે સારૂ' અજાર મછી શકે છે* ટાપ્ટીવેલી 
રેલ્વે છેલ્લી આંકણી પછી આવી અને તે તાલુકાની વચ્ચે થરને નય 
' જ. ગે રેલ્વે લાધ્ન ઉપર તાલુકાનાં ચાર સ્ટેશનો છેઃ બારડોલી, 


ટિમ્બસ્વા, મઢી અને કેહેર. વળી તાલુકામાં પાકા રસ્તાની સવડ 
પણુ ખહુ સારી છે. બારડેલીથી સુપા, મઢીથી વાલોડ, ખાર- 


ડોલીથી વાલોડ, બારડાલીથી કડોદ, મહીંથી કડોદ, કૈહેરથી 


બાજપર્‌ા, મહીથી માંડવી, બારડોલીથી મોતા, વગેરે રસ્તા 'પાકા 
છૈ અને તાલુકાનાં ધણાં ગામો એ રસ્તા ઉપર આવે છે. 
આમાંના મઢીથી માંડવી, બારડોલીથી બારદોલી સ્ટેશન, ખાર્‌ન 
ડોલીથી મોતા તથા મઢીથી વાલોડ એ ચાર રસ્તઃ છેલ્લી આંકણી 
થયા પછી નવા થયેલા છે. વળી ચોમાસામાં પથ્ય ગાલ્લીને 
વ્યવહાર્‌ ન ચાલી શ્ષકે એવાં બહુ જ થોડાં ગામ તાલુકામાં છે; 
એટલે લોકોને પોતાને માલ વેચવાની કશી અડચણુ આવતી 
નથી. હમષાં તાલુકામાં કપાસતુ વાવેતર * બહુ મોડુ” “છે. અને * 
આરડોલી, મઢી, ખાછીપરા તથા વાલોડમાં મળી દસ ન તથા - ક 


'ત્રણુ રતી ગાંસડી, ભાધવાતાં પ્રેસ છે. આ ઉપરાંત - નવરી, .. 
 કસ્બા વનેરે ગામકવાડી ગામોમાં યા ક્નતો લાલ પેણ 





5૭ 


[લુકાનાં કેટલાંક ગામો લેઇ શકે છે. હમણાં હમષ્યાં કેટભાક 


સ્તા ઉપર તો મોટર પષ્યુ ચાલે છે અતે તેથી લોકોને જવા 
1વવાતી બહુ સારી સગવડ છે. 


૬, નિયસિત વરસાદ અને ખરાખ વર્ષોનો અભાવ 
હ્લાં ત્રીસ વષના ગાળામાં ખરાબ વર્ષ" ફ્કત ચારજ આવ્યાં 
* ૧૮૯૪, ૧૪૦૧, ૧૯૧૪ અને ૧૯૧૮. ૧૪૦૫, ૧૯૧૧, 
યા ૧૯૧૫માં વરસાદ એછે ચષ્ેલો પણુ પાક નિષ્ફળ ગયો નથી. 

(૭. પર્ચુરેણુઃ-તાલુકાના દરેક ગામમાં પાકાં મકાન તથા 
1ટી હવેલીએ લોકોની આબાદી સૂચવે છે. વળી જમીન મહે 
લ ભરવુ લોકોને જરાય ભારે પડતું નથી એ ગએટલાઉપર્થી 
1ખ્ખુ' દેખાય છે કે ૧૯૧૫-૧૧યી ૧૪૨૩-૨૪ના આઠ 
કના ગાળામાં મહેસલ માટે ફ્ક્ત ૧૭૨ નોટિસો કાઢવી પડી 


| અતે તેમાંય ચોથાઈ દ'ડના કેસ તો ખારજ થયા છે; અને 
કિસાનો પ્રસ માત્ર એક બન્યે! છે. 


આવા આવા પૂરાવાથી તાલુકાની પ્રન્નની આખાદી ધણી 
ધી છે. એવુ' આ સેટલમેન્ટ એક્સિરે સિદ્ધ કયું” છે. ભાગ- 
ટાઈની પૃદ્ધતિથી સરકાર જે મહેસલ ઉધરાવતી હોય તેર 
લતા ભાવન! વધારાને લીધે સરકારને કેટલા બધા ટકા વધારે 
[ભ શામ એમ ગણાવી ૨૫ ટકા વધારો તો પ્રમાણુમાં ધણો 


છે છે અતે એટલોજ વધારે સૂચવવામાં સરકારની ર્હેમહિલી 
“એવી “તની દલીલ રજુ કરવામાં આવી છે. 


-ઉપ્ર્‌- જષ્યાવેલા આંકડા, પૂરાવા અતે દલીલો કેટલી પોકળ 
તથા સચવવામાં આવેલો વધારો કેટલે અન્યાયી , હને 
ભી. છે એ કફ ડો જોધ્એ... 





ટ 


સામાન્ય રીતે આવા રિપોર્ટો વિષે એવો અનુભવ છે કે અમલ- 
' દારો તેમાં પૂરેપૂરી હકીકત નથી રજી કરતા, પોતાના લાભમાં ન્નષ 
ગવી અડધી સાચી વાત મૂકે છે અને રૈયતના લાભની વાત 
દખાવે છે. તેઆ એમ માનતા જણાય છે કે રૈયતના લાભની 
શાત રૈયત જાણે. એટલે તેએ એકપક્ષી વકીલ જેવા છે. 
શોતાનો કેસ રજુ કરી સામા પૂરાવાનો ખોને તેએ પ્રન્ન ઉપર 
“સાખે છે. દાખલા તરીકે નિવેદનમાં બતાવવામાં આવ્ય છે કે 
#૪મીનની કીમતમાં ધણો વધારો થયો છે. પરતુ આ જીષતતે 
'લધારોા થવાનાં ઉડાં કારણે! શ્ાં શાં છે એ તપાસવાની તસ્દા 


સેટલમેન્ટ ઓફ્સર્‌ સાહેબે નથી લીધી. આ તાલુકામાંથી પૂર્વ 
તયા દક્ષિણુ આક્િકા, ઓકલેન્ડ વગેરે પરદેશ જનારા અને 


«યાં જઈ મજુરી કરી પાંચ પૈસા રળી લાવનારાની સ*ખ્યા ધણી 
સટી છે એ વાતનો આખા રિપોર્ટમાં ૨જ પણુ ઉલ્લેખ નથી. 
સોર ભાગે #મીન ખરીદનારા પરદેશ બઈ આવેલા માણસો 
હોય છે. જેની પાસે કાંધકે જમીન હોય તેની કોમમાં આખર 


“ગણાય છે. પાસે પાંચ પૈસા હોય તેના કરતાં પાસે પાંચ વીધાં 
જમીન હેય તો ન્યાતન્નતમાં તેનો કરકરિમાવર સારે ચાલે છે. 


વસ્તી તો દર્‌ વરસ વધતીજ જાય પરતુ જમીન કાંઈ વધતી નથી. 
એટલે જેનેનવી જમીન સ'પાડવી હોય તેને મ્હૉંમાગ્યા દામ આપવા .. 
પડે છે. જમીનની જીમતમાં અસાધારણુ વધારો! થયેલો દેખાય... 
છે તે જમીનનો કસ બહુ વધી ગયો છે અથવા જમીનમાંથી. 
ખહુ ભારે પેદા કરી નાંખવાનું હોય છે તેને થીધે નથી - ચંષેલે. 
પશ્ચિમના અર્થશાસ્રથી ₹ગાયંલા સરકારી અમલદારે તો જર 
એવી લથી કરે કે શે જમીનમાંથી સારી. પેશ ન દા, 





શ 


તો શું કામ આ લોકો જમીનમાં પૈસા નાંખે ? પોતાનાં નાષ્યું 
વ્યાજે કેમ ન ફેરવે ? આમ નહિ કરવામાં.લોકો ભૂલ કરતા હશે, 
તેમની મર્ખાઇ પણુ હરે, પરતુ મૂર્પપાઇ હોય કે ડહાપણુ હોય તો ષણુ 
આપણે તો વસ્તુસ્થિતિ શી છે તેજ ન્નેવુ' નનેઇએ. શ્રહેરમાંગમે તેટલુ” 
વ્યાજ મળી શ્રક્તુ' હોય પરતુ ખેડુત તો પોતાનાં નાણાં 
જમીનમાં જ રેકવાનુ' પસદ કરવાનો. “વતન' શખ્ટની પાછળ 
ગક એવી ભાવના રહેલી છે, જે ભાવના ખેડુતને પોતાના 
લતનમાં જમીન સ'પાડવા વાજબી કરતાં ધણી વધારે કીમત 
આપવા પ્રેરે છે. આ વસ્તુ રિપોર્ટમાં ખીલકુલ પ્યાનમાં લેવાઈ 
નથી. ગામે ગામનાં વેચાણુની તપાસ કરવામાં આવે તો સોટા 
ભાગનાં વેચાષુ પરદેશ જાઈ આવેલાઓએ કરેલાં જરો. 
રેક ગામ ધારે તો પોતાના ગામની આ હકીકત એકઠી કરી શકે. 


ગણુતની રકમ વધારે રેખાય તેનો ખુલાસો પણુ આ 
પરિસ્થિતિમાંથી મળો આવે છે. ખેડુતને નાણાની કઇક ભીડ 
જોય ત્યારે ભારે કીંમતની લાલચે પોતાની ૦૪મીન વેચી દે છે. 


“પછી તેને કાંઇક ધધો તો કરવો જ નેઇએ, આબરટદાર લોકે 


' કાપે ત્યાં મજુરીએ જાય નહિ એટલે ગણુને જમીન ર્ાખોને 
'તે કપર્‌ કામ કરે છે. આમ માંગ વધારે ચવાથી ગણોતની 


' “જમ સારી ઉપને છે. 


રી વળી જમીનની કીમતમાં તથા માલના ભાવની કીમતમાં 
| . શપેોરૈમાં જે અસાધારણુ વધારો દેખાડવામાં આવ્યો છે તેમાં 


દ. જક વસ્તુ ખાસ ગખુંત્રીમાં લેવાવી ન્તેસ્તી દેતી તે રિપોઢૅમાં 





શેવાઇ નથી. સહું કોણ “ણે છે કે ૧૪૧૪માં લડાઇ થઇ અને 





૧૭ 


લંમામ વસ્તુઓના ભાવમાં અસાધારમ્યુ ઉછાળે યથચેઈર લડાઇનેઃ 
સીધે ઉભી થયેલી ' કીમત તયા ભાવના વધારાની સ્થિતિ 
અપવાદરૂપ ગણાય. શએટ્લે આવા અપવાદરૂપ દસ 
 લર્સની સ્થિતિ 'ઉપર્યથી આગળનાં ત્રીસ વરસનેઃ 
મહેસલનો વધારાતો દર્‌ ટેકો બેસાડવો એમાં અન્યાય રહેલો 
છે. કપાસના ભાવ છેલ્લાં દસ વરસમાં વધારે આવ્યા તેવા કાંઇ 
કાયમ રહેવાના નથી. વળી કપાસના ભાવનો આધાર તે 
આખી દુનિયાના બનનર ઉપર હોય છે. એવત કાંઇ 
?ેકાણુ* નહિ. એટલે એની ગણુત્રોૉ ઉપર ત્રીસ વરસનું મહેસલ 
વધાર્વાનુ' ઠરાવી શકાય જ નહિ. ગષે વરસે કપાસનો ભાવ ર્‌. 
૨૨૫ થી ર્‌. ૨૫૦) હતો અને આ. વરસે ર. ૧૭૫) થળ ગે 
છે. એજ સુચવે છે કે આવી ગણુત્રી ખેડુતના હિતમાં અત્યત 
વુંકસાન કરનારી છે. ન્યાય તો એ છે “કે ૧૪૧૫થી ૧૯૨૪ના 
અપવાદર્‌પ વર્ષોના ભાવ.ઉપર આધાર્‌ રાખવે જ જેઈએ નહિ. 
જટઇપ-યી ૧૪૦૪ના ભાવની સરેરાશ સાથે ૧૯૧૫થી ૧૬૨૪ના % 
ભવની સરેરાશ સરખાવી છે, પરતુ ૧૬૦૪ થી ૦*૧૯૧૪ના 
શોલ રિપોટેમાં દર્શાવેસા જષ્યાતા જ નથી એ વસ્તુ પણુ કયાન ' 
એઉ'ચે એવી છે. શાવના :અસાધારષયુ વધારામાંથી ભાવમાં અસા" 
ધારૃણુ ઘટાડે થાય તે ત્રીસ વરસમાં સરકાર. કાં૪ મહેસલ “ 
'શ્રટાડે નહિ: એ તો ચૉંટયું તે ચૉંટજુ. ક 


તાલુકામાં શોટી શ“ખ્યામાં પાકાં' ભકાતોતો -દેભાવ સ્પિટમાં . 
ખેડુતોની આખાદી ચચવનારો ગણાયો છે. પરતુ -આ : #માકાં  : 





જા ઈદ. ડયાં બિતાતી ગાબાદીમાંથી. તભાયાં વ જેલા. 


વૂ 

પરદેશના પસાથી બ'ધાયાં ? દરેક ગામ આવી ગણુત્રી કાઢીને * 
રજુ કરરે તો પાકાં મકાતો અને હવેલીઓની પ૦ ટકા ઉપર 
સ“ખ્યા પરદેશથી આવેલા પૈસામાંથી બધાયલી નીકળરે. અમ્‌- 
લદાર્‌ ઉષરઉપર્થી જાએ તો તેના મોઢામાં તો પાણી છુટે. 
પરતુ તાલુકામાં પાકાં મકાન દૈખાય છે તેમ કાળીપરજની ઝુ'૫પ- 
ડીઓ પણુ દેખાય છે. તાલુકાની વસ્તીનો અધ કરતાં વધારે 
ભાગ તો ઝુ'પડામાંજ વસે છે, તેમના શરીર ઉપર્‌ પૂરતાં વસ્્ 
નથી હોતાં; નથી તેમને ટાઢમાં પૂરૂ” એઢવાતુ' - મળતુ અને 
નથી તેમને પૂરતો પૌષ્ટિક ખોરાક મળતો. 

ર્પિટમાં જમીનની કીમતમાં તથા માલના ભાવમાં વધારે ' 
શયેલે। દર્શાવવામાં આવ્યો છે પણુ તે સાથે ખેતીનાં ખર્ચ પણુવધી 
* ગયાં છે એ બાબત ગણુત્રીમાં નથી લેવાઈ. ખેતીનો ખર્ચ કેટલે 
વધ્યો છે ? જે બળદની નડ પચીસ કે ત્રીસ વરસ ઉપર સો 
રૂપિયે મળતી તેવી જ્નેડના હાલ ચારસોથી પાંચસો રૂપિયા બેસે 
છે. એજ પ્રમાણે હળ, ગાડી કી'મતમાં પણુ બેહદ વધારે 
યો છે. વીસ વરસ ઉપર્‌ મજારીના જે દર હેતા તેના કકરતાં * 
ચાર ગણા વધી ગયા છે એ તો ર્પિર્ટમાં પણુ કબૂલવીમાં આવ્યુ 
'છે. જે દુબળા *ત્રીસ વર્સ ઉપર પચીસ કે તેથી પણુ એછા . 
“'શૂપિયે રખાતો તે આજે ત્રણુસોથી ચારસો! રૂપિયે પણુ નથી 
, ભળતો, ખાતરનાં ગાડાંની કીમત કેટલી વધી ગઈ છે? 


રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ઢોરની સ'ખ્યા વધી છે 
“તેથી ખાતરનો જથો પણુ વધે અતે છતાં ખાતર 


તો મોંધુ'જ, થયુ” છે. એ બતાવે છે કે જમીનનો કસ ધટ્યો 
વ અત્યારે આપધામાં આવતું” ખાતર પુરતુ' નથીં. ઓમ 







ય્‌ 


દરેક ગામે પોતાની “૮ મીનનો પ્રતવાર્‌ ખેતીનો ખર્ચ કેટલા ટકા 


વ્રષ્યા તે કાઢવો જેધએ. આવો ખર્ચ કાઢવામાં આવે તો 
જરો કે ખેડુતને માલના ઉત્પન્નમાંથી તમામ ખર્ચ કાઢતાં 
' ભાગ્યેજ મહેસૂલ ભરવા જેટલુ" ફ્રાજલ પડે છે. એ તો આ 
દૃજ્ઞમાં બીન્ને ઉદ્વામ એટલા મોટા પ્રમાણુમાં મળે નહિ એટલે 
ભેડુતો બીજુ" શુ' કરે ? કચરાયા ચ*પાયા જમીન ઉપર્‌ મજુરી 


કર્યા જ કરે, અતે પોતાના વતનની ખેતી છોડીને “આટલી મોટી 


-સ“ખ્યા પરદેશ મજુરી કરવા નય છે એ ચુ” સચવે છે ? 


તાલુકામાં આખાદી દેખાય છે એ કાંઇક અશે સાચી હાય 
તો પણુ તેથી મહેસુલના દર વધારવાનું કારણુ નથી મળનું. 
'કારણુ એ આખાદી તો પરદેશથી આવતાં નાણાંને ઘણે અ“શે 
“આભારી છે. વળી પરદેચથી આવતાં નાષ્ાંની અસર ખેતી 
“ઉપર પણુ થાય છે. કેધઃ માણુસ પાંચ પૈસા કમાઇ લાવ્યો હોય 
-અને તે પોતાની ખેતી સુધારે તો તેથી જમીનના મહેસલમાં 
"વધારો કરવો એ: યોગ્ય નથીજ. * 

'લેકો પાસે ખેતીનાં સાધતો વધે, બળદ વધે, હળ વધે, 
કૂવાની સ“ખ્યા વધે એ જેઇતે જમીન મહેસલમાં વધારો કરવાની 
“દાનત તો આ સરકારન રાખે. લોકો ખેતીનાં સાધનો વધારે 


ય્‌ 


“અથવા ખીજ રીતે પોતાની ખેતી સુધારે તો તેતો લાભ ખેડુ- કો 


“તાતેજ મળવો નેધએ. એને લાભ પણુ સરકાર લઈ જવાનુ 


તાકે તો પછી ખેતીમાં સુધારો કરવાતુ' મન કોને થાય ? સરકાર ' 


શું એમ ઇગ્છે છે કે લોકો, બિચારા કચડાઇ પીલાધને ગહ્દા-:. 
મી રા ક્ય કરે. ૬9ની. સખ્યા વધી, _ગાલ્થીની. સખ્યા... 





૧૩ 


વધી અતે ગાય ભે'સ કે ખળદની સ'ખ્યાવધી તે એની આંખમાં: 
આવે છે ? 

, રેહ્વે આવી અતે સારા રસ્તાઓની લોકોને સવડ છે એ 
મહેસૂલ વધારવાનું” એક બહુ મહ-તવનુ' કારણ દર્શાવાયું છે.. 
રૂક્તેથી બન્નરમાં માલ વેચવાનો લાભ લોકોને કકે અશ 
મળ્યો છે તેની કોઇ ના પાડતુ' નથી, પરંતુ આ રેલ્વેએ અને 
પાશ્રાત્ત સુધારાની કેટલીક બદીઓએ લેકેોની રહેણીકરણી . 
કેટલી ખર્ચાળ કરી મૂજી છે ? ઉપર્‌ ઉપરથી તાલુકાની આબાદી 
દખાય છે ષરતુ અમારા અનુભવ પ્રમાણે તો લોકોની સ્થિતિ 
ષહેલાં કરતાં વધારે દેવાદાર બનતી “નય છે. નાતન્નતમાં અને 
ગામમાં પોતાના મોભે ન્નળવવા દેવું કરીને પણુ અમુક પદ્દતિથી 
રહેવાની કેટલાકને ફરજ પડે છે. દરેક ગામ પોતાના કુલ લેણુ* 
રૃણુનુ' સરવાયું કાટૅ તો કદાચ દેવાવાળી બાજા વધી કનય. 


અતે શી આ સરકારની નિષ્ડુરતા છે ? સેટલમેન્ટ એક્સિર 
સાહેબને મહેસલનેઃ વધારે કરવાની બાબતમાં કોમવાર કશે બેદ 
| કરવાની %રૂર ન જણાઈ. નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યુ' છે કે 

કાળીપર્જ કોમમાં છેલ્લાં પાંચ વરસમાં દારનિષેધની 
 મઇત્તિ થઈ છે અને કેળવણીનો પ્રચાર થયો છે. એટલે 
વૈ લોકો પણુ ઉજળાં કપડાં પહેરતા થયા છે, 
. “ક્વચ્છ રહે છે અને તેમનામાં તથા ઉજળિયાતમાં હવે ' બહુ 
સિ ભેદે જણાતો નથી; માટે તૈમતુ' મહેસલ વધારવામાં પણુ કાંઇ 


... થધિ નથી. મહાત્માજના ઉપદેશને પરિણામે એ લોકો બિચારા 





છડ ડકઈકે. માણુકેમાં આવવા લાગ્યા ભારે ઉમતા - 'ઉપર્‌ પશુ સ્પ 


૧૪ 


- ઢેકા વધારાનો ચાંલ્લો! આખાદીના ઉપર જે પરાવા દર્શાવ્યા છે 
તે તો કાળીપરજનાં ગામોને લાગુ પણુ નથી પડતા. 


આ બધી ચચા તે! જમીન મહેસલના દરમાં વધારો કરવો 
વાસ્તવિક નથી એની થઇ? ખરી હકીકત તો એ છે કે આજે 
“મીન મહેસલના જે ૬ર છે તેજ ધણા વધારે પડતા અને 
ખોન્નરુપ તથા જુલ્મી છે. જમીન મહેસલના દર હિ'દુસ્તાન 
જેટલા બીજા કોઇ દેશમાં ભારે તથી; અને તે કાંઈ વધટાડી ત 
ગાકાય એમ પણું નથી. હિંદુસ્તાનના નેબુ' ખર્ચાળ 

. શજયત'ત્ર દુનિયામાં બીજી એકે નથી. આવડા મોટા બ્રિટિશ 
“સામ્રાજ્યના મૃખ્ય પ્રધાનના પગાર &રતાં પણુ હિંદુસ્તાનના ગવ- 
ર્નશે અને વાઇસરોયના પગાર સોટા છે. પરતુ નોકરશાહીના 
મોટા પગારો તથા આપણા દેશને હિતકર ન હોય તેવાં લસ્કરનાં 
અતે ખીન્ન ખર્ચો ઘટાડવાની સત્તા હિ"દી પ્રન્ન પાસે નથી. 
આ સ્થિતિમાં હિ'દી પ્રશ્ન સરકારતે શા માટે 
કર ભરે એજ પ્રશ્ન છે, ત્યાં પછી વધારાની તો વાતજ 
કચાં ? મોંધવારી વધી છે તેથી સરકારી ખચ વધ્યાં છે | અને - 
“તેથી મહેસલંના દર વધારી તે ખર્ચ અમારે પૂરાં કરવાં જઇએ 
ગવેવી સરકારની દલીલ કેવળ પોકળ છે. આમ રાજદ્ારી દૃષ્ટિએ 
" પણુ જમીન. મહેસલના આવા વધારા સામે ર સખ્ત 
. લડત ઉષાડવી ધટે છે. * ી " 


ડર અભિ ન સારી, અપલાસતો, કપિ, ટ ઝા .' 








૧૫ 


છે. અતે લોકો એ મહેસૂલના વધારા સામે પોતાના વાંધા કે 
તકરારો દર્શાવવી હોય તો જાહેરનામાં ષસિદ્ન થયાની તારીખયી 
એ મહિનાની અ'દર્‌ તે દર્શાવવી “નેએ. આ બાખતમાં આપણુતે 
મદદ કરવા માટે રા. સા. દાદુભા પરષોત્તમદાસ તા, ૧૮મીએ 
' “આપણા તાલુકામાં આવે છે. તેઓ ૧૮-૧૨-૨૦ આ તાલુકામાં 
કૂરવાના છે. મહેસૂલના પશનનો એએ સાહેબે ઉ'ડો અભ્યાસ 
૩ર્ચો છે. અને તેમના જેવા આ વિષયના નિષ્ણાત પુરૂષની મદદ 
તાલુકાને ધણી ઉપયોગી થઇ પડશે. તાલુકાના લોકોએ વધારાની 
સામે જે વાંધા દર્શાવવા જઇએ તેનો ખરડો તેએ સાથે 
મસલત કરીને તૈયાર્‌ થવાને! છે એટલે એ બાબતમાં પણુ રૈયતને 
સારીજ સલાહ મળશે. બે મહિનાના મુદતની અ'દર પ્રન્ન તરથી 
વાંધા દર્શાવવાનું કામ ખતમ કર્યા પછા પ્રજ્નપક્ષના ધારાસભાના 
' સભ્યો એ પ્રશ્ન હાથમાં લેરો. તેઓ ખેડ્તોતે માટે પોતાથી 
“ભૃત્તુ' કરશે એવી આપણે આશા રાખીએ. પરતુ વાંધા દર્શાવવાથી 
આપણુ ક”ઈ વળી જરી અમવા ધારાસભામાં પ્રજ પક્ષના સભ્યો 
'જઆંપણું માટે લડત લડરો તેથી આપણું કલ્યાણુ થઈ જશે એમ 


. ભાની આપણે નિશ્રિ'ત _ રહીએ તો આપણા નેવા મૃરખ કોઇ 
ન ગણાય. અરજીઓ કચેંત આ સરકાર કોઇ દિવસ સમજ હોય 


-.કે તેણે કશુ' આપી દીધુ' હોય એવો અત્માર સુધી આપણે! 
 કભનુભવ નથી. આવી ખાખતોમાં તો સરકારની નીતિ એવી હોય 
_.. જે કે પહેલેથી પ્રજાના ઉહાપોહ માટે પણુ તે ગાળાજ. રાખે છે. 


' રિપોર્ટમાં" '૨૫ ટકાતો વધારો સચવ્ો છે તે એટલો બધો. છે કે . 





અરજીને અમે માં આપીએ છીએ એવું ખતાવી રેયતને. 


નં 


ન છ મર મવા ૮-૧૦ ખાતી ણ્ટ્વે સહેજે મકે પણુ, કેબ 


ર 


દદ 


શરમાવાનાં જરૂર નથી. વધારેલા દરપ્રમાણે મહેસલ ભરવાનું 
૧૯૨૭-ર ૮માં આવશે ત્યાં સુધીમાં ન્યાય નહિ મળ્યો હોય 'તે! 
આવા પ્રસ'ગે ગાંધીજને! દર્સાવેલો ઉપાય આપણી પાસે પડેલોજ છે. 
પરતુ એ ઉપાય અખત્યાર કરવા માટે તાલુકાની પ્રજ્નમાં તાકાત 
જઇએ. પ્રજામાં સ'પ ન્નેપ્ગ્મે, પ્રન્નમાં ટઢતા જઇએ. પશ્નમાંથી 
સોરી સ“મ્યાના માણુસોમાં તો સાર્વજનિક હિતની ખાતર ખુવાર 
ચવાની પણુ તૈયારી ન્નેઇએ. થોડાક માણુસોના ભોગથીન# 
સાર્વજનિક હિત સધાય છે એવે! દુનિયાનો કમ છે. પ્રન્નહિતની. 
આ લડતનો સમય આવ્યે ખર્‌ાબર્‌ લડવાનુ' ઇશ્વર આપણુને બળ 
આપા. સાથે સાથે એમ પણુ આપણે ઇચ્છીએ કે સરકાર સારી 
સમજ વાપરે અને એવો વખત આવવા ન પામે. 


સ્વરાજ આશ્રમ લિ. સેવકો 
આરડાલી નરહરિ દ્રારકાદાસ પરીખ 
તા-૧૫-૨-૨% કુ'વરછી વિદૂલભાઇ મહેતા 


“ખુશાલભાઈ સોરારભાદ પટેલ 


સુદ્રકઃ- 
ભાઇલાલ ઝવેરભાઈ પટેલ 
“નવયુગ ” સુદ્રણાલય,--સુરત- 


